4 


wd 


A — CAN SERCHIADO, 


O YMDDIDDAN RHWNG 


Thomas Evans, Telynor,. 


AG 


GR ELIZABETH WILLIAIW. 
' O'R SCER, SIR FORGANWG. 





ua i 





I'w chanu ar y dôn,— Hyd y Frwynen Las. 


——— 


1. Mab wyf íi sy'n byw mewn penyd, 
Am fy 'nwylyd fawr cî brì, 
O waith caru mwy na digon, 
Curo mae fy nghalon i; 
Gwell ŷw dangos beth yw'r achos 
Nag im' aros yn rhy hir; 
Mentra'r Seren attai ^n llawen, 
Ti gai barch a chariad pur. 
* 


2. Pwylla'r baehgen gwyllt ei anian, 
Mae arnafofn rhwymo 'm llaw, 
'Rwy'n cael digon o gynhygion, 
Ar gariadon ymaa thraw 
Yr wy'n ieuanc eto, ddianc, 
Cym'raf bwyll cyn myn'd rhy bell, 
Rhyw ddiwrnod pan boi'n barod, 
'Ti gai glyw os byddi gwell, 











bM 
as 


- 
yc 
ci er 








45602 


3, Deth a dal i mi dy garu, 

FPallai'th golli'r gllomen glud, 

Daw rhyw 'difedd drwg eì rinwedd, 
Llawn o chwerwedd yn ei fryd; 

Gwell it fachgen ieuane llawen, 
Ennillo 'i arian yma “thraw, 

'Ti gai gariad digamsynied, 
Arfyllw nol rhwymo 'm llaw. 


4. Mae llawer promeis teg wrth geisio, 

'N abl hudo un fath o ferch, 

'Nol priodi cael 'tifaru, 
Syrthio'n syth wna aml serch: 

I)os di 'n holliach eyn bo'i'n hwyrach, 

Mae'n bryd bellach i tì fyn'd, 

Os daw meddwl i mi “n gwbl, 

&iawns na chofia'i f' anwyl ffrynd, 


5: Cofia fi anwylyd fanol, 

Lan synwyrol, na fydd sur, 

Gwaith rwyn caru'r tir a gerddi, 

Beth dal i mi wadu'r gwir; 

Mentra 'n wisgi boreu foru, 

Paid ag efni main ci hael, 
—“ Dere'n foddlon dwy rudd dirion, 

'Torra 'i gloion am dy gael. 


G. Och fi 'r Cymro crriaidd cryno, 

Paid a dotio gad dy dwidd, 

Rhag gorfod i ti a'th wlad ymadael, 
Troi dy gefn a.myned ffwrdd, 

Gwell i ni madael heddyw'n dawel, 
A llai o ofal i tydi, 

Matter mawr yw.torri cloion, 
Mab afradlon coclia íi. 


mCOS cen] 




















3 

/. Os bydd gofyn pwy yw'r glanddyn, 
Deífromae yn y dyffryn draw, 

Mab all wneud i'r mud a'r meirw, 
Ddweud yn groyw dan ei law. 

Rhai sy'n ceisio 'nhcoi i heibio, 
Mwstwr mawr sy'n min y môr, 

Os ca'i nghariad o'r un fwriad, 

, Ca'r ferch o'r Scer pe baent hwy score. 


8. Nid cyson ydyw'th esgusodion, 
_ Dwy »udd dirion dere di, 
Lân buredig yn briodol, 
Ŵ Deg hyfrydol di gai fri; 
Gwna'n ddigynwr feddyginiaeth, 
Er mor helaeth y mae rhai, 
Yn bwriadu rhanu rhyngom, 


Ŷ . 'Trwy 'madroddion gweigion gau, 


6. Rhaid 'rwy'n deall i mi dewi, 

Rhag dy soddi drwy fawr serch, 
Hyn a roddwyd yn arwyddion, 

O 'ddewidion mwynion merch, 
Mewn byr adeg ni briodwn, 

Neu ymglymwn yma 'n glau, 
'Trwy gysuron gwrol gariad, 

Mewn gwir rwymiad gario 'r iau, 


10. Iechyd i ti 'rwy 'n hyderu, 

Cawn ni feddu hyny o hyd, 

Sef bod yn ffyddlon o un galon, 
Mwy tra byddom yn y byd, 

Gwnaeth f'anwylyd 'nawr fy symud, 
I dir y bywyd, do, o'r bedd, 

Ni all'swn'gwn gael byth amgenach, 
Neu hawddgarach, lanach wledd. 












4 


11 Yn awr hyd angau fy'm ceingen oleu, 
Byddwn byw mewn cariad pur, 
P'un ai cyfoeth, neu ynte d'lodi, 
Ai bywyd byr neu ynte hir, 
Byddwn ffyddlon ar ein promeision, 
Nes delo angau i dori 'r iau, 
Dyma'r ffordd hawsa fyn'd trwy'r byd yma 
Cofiwn ninnau hyny 'n dau. 


19, Holl ie'nctyd Cymru gwrandewch, 9 
ddifri, | 
Avnai'n traethu y gwìr i'ch clyw; 
Eich hol! bromeision gwnewch yn ffyddlon 
Ac na thwyllwch yn eich byw, 
Eich meddwl d'wedwch yn ddiragrith, 
Wrth eich gilydd yn ddios; 
Ac na usewch dafod fflaitering, 
A chwedi hyny tynu 'n gr0's; 


'Dufydd. Llewetyny wiednho 





cd DEN IN IL. 

R 'Thomas Evan gyfan gôr, AM 
Oedd lanwych fwyn delynor, ^^ 
Elizabeth William ddinam ddoeth; 

A gafwyd iddo'n gyfoeth, 

O'r Scer wawr addas gariad:— 

A doeth îawn ydoedd ei thad. 







“Williams, Argraffydd, Merthyr. 














